Velkomin á Wikipedíu 

Alfræðiritið sem allir geta unnið að í sameiningu 

Hvernig skrifa ég grein? 

Hiálp! 

Almennt spjall 

Á hinni íslensku Wikipedíu eru nú 50.207 greinar. 


Grein mánaðarins 


Sjóræningjar frá Barbaríinu, stundum kallaðir Ottómanaræningjar (Corsairs), 
voru sjóræningjar og strandhöggsmenn sem höfðu bækistöðvar í Norður-Afríku, 
en þó aðallega í hafnarbæjum í Túnis, Trípólí og Alsír. Þetta svæði var þekkt í 
Evrópu sem Sjóræningjaströndin eða Barbaríið, en íbúar svæðisins voru Berbar. 

Sjórán sjóræningja frá Barbaríinu náðu allt til Miðjarðarhafsins, suður meðfram 
Atlantshafsströnd Vestur-Afríku, um Atlantshafið allt að Suður-Ameríku og norður til íslands. Athafnasvæði 
þeirra var þó fyrst og fremst í vesturhluta Miðjarðarhafsins. Þeir réðust þar á og hertóku skip og gerðu einnig 
strandhögg í þorpum og bæjum við strendur Evrópu, aðallega á Ítalíu, í Frakklandi, Spáni og Portúgal en þó 
líka í Englandi, Skotlandi, Hollandi, írlandi og allt til íslands. Aðaltilgangur ránsferðanna var að útvega kristna 
þræla fyrir íslamska markaði í Norður-Afríku og Miðausturlöndum. 

Á seinni hluta sautjándu aldarinnar dró úr sjóránum, þar sem öflug evrópsk sjóveldi beittu í auknum mæli flota 
sínum til að halda frið og þvinga sjóræningjana til að að hætta að ráðast á kaupskip. Samt sem áður héldu skip 
og strendur kristinna ríkja sem ekki nutu slíkrar verndar áfram að verða fyrir sjóránum þar til snemma á 19. 
öldinni. 


7t. 




Fyrri mánuðir: Kontraskœruliðar - Hnúfubakur - Vladímír Pútín - íslensk matargerð 
Eldri greinar - Tilnefna grein mánaðarins 


í fréttum 


■ 1. júlí: Rússar samþykkja breytingar á stjórnarskrá Rússlands 
(syá mynd) í þjóðaratkvæðagreiðslu. 

■ 27. júní: Forsetakosningar fara fram á íslandi. Sitjandi forsetinn 
Guðni Th. Jóhannesson vinnur endurkjör gegn Guðmundi 
Franklín Jónssyni með um 90% atkvæða. 

■ 25. júní: Þrír látast og tveir slasast alvarlega í eldsvoða í 
íbúðarhúsi á Bræðraborgarstíg í Reykjavík. 

- 15. júní: 

■ Hæstiréttur Bandaríkjanna kemst að þeirri niðurstöðu að 
ólöglegt sé að segja upp starfsfólki á grundvelli kynhneigðar 
eða kyngervis . 

■ Að minnsta kosti 15 hermenn láta lífið í átökum milli Indverja 
og Kínverja við landamæri ríkjanna í Galwan-dalnum. 

■ 26. maí: Hjónaband samkynhneigðra verður löglegt í Kosta 
Ríka. 












































Yfirstandandi: Borgarastyrjöldin í Jemen • Kórónaveirufaraldur 2019-2020 • Mótmælin í Bandaríkjunum • 
Sýrlenska borgarastyrjöldin 

Nýleg andlát: Andrés Indriðason (11. júlí) • Ennio Morricone (6. júlí) • Carl Reiner (29. júní) 

Sjá aðra atburði ársins 


Atburðir 20. júlí 

■ 1989 - Hvalveiðum íslendinga lauk um sinn er síðasti hvalurinn var veiddur samkvæmt 
vísindaáætlun. 

■ 1989 - Aung San Suu Kyi var hneppt í stofufangelsi í Mjanmar. 

■ 1992 - Fyrsti þáttur Banana in Pyjamas sýndur. 

■ 1999 - Mercury-verkefnið: Lendingarfarinu Liberty Bell 7 var bjargað af hafsbotni. 

■ 1999 - Kínversk stjórnvöld bönnuðu Falun Gong-hreyfinguna. 

■ 2001 - Japanska teiknimyndin Chihiro og álögin var frumsýnd. 

■ 2001 - Gríðarleg mótmæli áttu sér stað þegar fundur 8 helstu iðnríkja heims hófst í Genúa á 
Ítalíu. Einn mótmælandi, Carlo Giuliani, var skotinn til bana af lögreglumanni. 

■ 2005 - Fyrsti þáttur So You Think You Can Dance var sendur út af FOX. 

■ 2007 - Bandaríska söngvamyndin Hairspray\/ ar frumsýnd. 

■ 2011 - Sameinuðu þjóðirnar lýstu yfir hungursneyð í Sómalíu. 

■ 2015 - Bandaríkin og Kúba endurreistu stjórnmálasamband og bundu enda á 54 ára illdeilur sín á 
milli. 

■ 2015 - Sprengjutilræðið í Surug: 33 létu lífið í sprengjutilræði í Surug í Tyrklandi. 

Sjá hvað fleira gerðist 20. júlí 


Vissir þú... 

■ ... að fram á tíunda áratuginn leit Lýðveldið Kína á Taívan formlega 
á borgina Nanjing sem höfuðborg sína? 

■ ... að kenningar eru til um að Úígúrar hafi fundið upp 
nálastungulækningar? 

■ ... að varmasmiður (syá mynd) er stærsta bjallan á íslandi ásamt 
tröllasmiði? 

■ ... að hvíti liturinn á ísraelska fánanum táknar hreinleika en bláu 
línurnar eftir jöðrum flaggsins uppi og niðri samsvara útliti bænasjala 

■ ... að ítalski uppeldisfræðingurinn Maria Montessori var fyrst til þess að skilgreina 
þroskahömlun sem uppeldisfræðilegt viðfangsefni frekar en sem læknisfræðilegt vandamál? 

■ ... að Simeon Sachsen-Coburg-Gotha, fyrrum keisari Búlgaríu, og Tenzin Gyatso, 14. Dalai 
Lama, eru einu þjóðarleiðtogarnir frá árum seinni heimsstyrjaldarinnar sem enn eru á lífi? 

Úr nýjustu greinunum 



Gyðinga? 



































EFNISYFIRLIT 


f* 


Tækni og ha gnýtt vísindi 


Fjarskiptatækni 

Landbúnaður 


» Iðnaður • Internetið 
• Lyfjafræði 
Samgöngur • Stjórnun 
Vélfræði 1 


Rafeindafræði • Rafmagn 
Upplýsingatækni • Verkfræði 
Þjarkafræði 

Menning 

Afþreying • Bókmenntir • Byggingarlist 
• Dulspeki • Ferðamennska • Garðyrkja 

• Goðafræði • Heilsa 
Kynlíf • Leikir • List • 

• Tónlist • Trúarbrögð 


íþróttir • Kvikmyndir • 
Matur og drykkir • Myndlist 


á 


Stjórnmál og samfélagið 


Fyrirtæki • 
Umhverfið 


Atvinna • Borgarsamfélög 
Félagasamtök • Fjölmiðlar • Fjölskylda 
• Hernaður • Lögfræði • Mannréttindi 




Náttúruvísindi og stærðfræði 

Dýrafræði • Eðlisfræði • Efnafræði 
Grasafræði 


Líffræði • 
Vistfræði 


Jarðfræði • 
Stjörnufræði 


Landafræði 



Náttúran 
Vísindaleg flokkun • Vísindi 

Mann- og félagsvísindi 


Stærðfræði 


Félagsfræði 

• Hagfræði ' 
Málfræði • Málvísindi ■ 


Fornfræði • Fornleifafræði 


Heimspeki 

Menntun • 


Mannfræði 


• Tungumál 
Viðskiptafræði 


■ Tónfræði • 
Vitsmunavísindi 




Ýmislegt 

Listar • Gæðagreinar 
Efnisflokkatré • 
Handahófsvalin síða • 


Sálfræði 
Uppeldisfræði • 


• Úrvalsgreinar 
Flýtivísir 
Nýjustu greinar 


Nýlegar breytingar • Eftirsóttar síður 


Verslun 


Wikiorðabók 

Orðabók og 
samheitaorðabók 

jr Wikiheimild 

j Tl Frjálsar 

nri innhoimilrlir 




Commons 

Samnýtt 

margmiðlunarsafn 


Wikidata 

Samnýttur 

þekkingagrunnur 


Systurverkefni 


* Wikibækur 

\ Frjálsar kennslu- og 
handbækur 

^ Wikivitnun 

Safn tilvitnana 

/v Wikilífverur 

1 ‘ y Safn tegunda lífvera 

Wikifréttir 

Frjálst fréttaefni 

m Meta-Wiki 

Samvinna milli allra 
verkefna 

Wikiháskóli (https:// 

www.wikiversitv.orq) 

Frjálst kennsluefni og 
verkefni 

y Wikivoyage (https://ww 
w.wikivoyage.org) 
Ferðaleiðarvísar 

Mediawiki (https://me 

,, diawiki.org) 

^ Þróun 

wikihugbúnaðarins 


Sótt frá „https://is.wikipedia.Org/w/index. php?title=Forsíða&oldid=1668068“ 


Þessari síðu var síðast breytt 25. mars 2020, klukkan 13:24. 

Textinn er gefinn út samkvæmt Creative Commons TiJyísun-DeilaEins leyfi. Sjá nánar í notkunarskilmálum. 


































































